


—————————  —— 


X 


CWYMP YN EDEN. 








dedd 


Er syrthio ein rhieni. cyntaf yn Eden, daeth 
newyddion da'i Bechadur trwy ddi- 
oddefainl Crist ar Galfaria. 





' Ar y Mesur—“'Y Don Fechan.” 





RHYFEDD ìawn yw ei gre'digaeth, 
Mor naturiol ydyw pobpetn, 

Ag sydd yma wedi eu gosod, 

Gan ein Duw meyn chwe diwrnod. 


Efe osododd Adda ac Efa, 

Yn ngardd Eden âr y cynta, 
Ffrwythau'r coedydd i'w gwasanaeth 
Ond yn unig pren gwybodaeth. 


Ond y sarff drwy ei chyfrwystra 


Ddarfu dwyllo Adda ac Efa, 


& 








2 


I fwyta ffrwyth y pren waharddodd 
Y? Arglwydd Duw yr hwn a'u creodd, 


iri'r Adda cyntaf syrthio, 
Cafwyd ail i'n eodi'eto ; 
Daeth yr Iesu mwyn grasusoly 
Âr mwyn î ddyn gael noddfa nefol, 


Ŵr dy fwyu di wael.bechadur, * 
Dyoddefodd boen a dolur ; | 

Yn newynog a sychedig, 

Bu ein Iesu bendigedig. 


Teithïodd gem ŵneyd gwyrthïau mawy- 
ïon | | 

Rhoddi bywyd ï farwolion, 

Dall i wel'd a byddar glywed, 

Mud lefaru, a ehloff'i gerdded, 


Ŷn Gethsenïane noswaitl rewllyd, 
Bu ef yn chwysu dafnâu gwaedlyd, 
A'i frodyr yn ei adael yno, 

feb neb az ef i gydymdeimlo, 


A Cofia Pedr yn ei wadu, 

E^ Er dy fwyn dyoddefodd hyny, 

b^ Cofia Pilat a'i eollfarnodd, ; 
Gwel y driniaeth drom a gafodd, 


Yn eì Wyneb pur poerasant, 
« Blew ci gernau glên dynasant, 








3 


Gwisg o borphor roênt am dano, 
Ae o wawd y plygent iddo, 


Carïo eî groes a wnaeth yn ufydd 
Ar eì gefn i ben y mynydd; 
Gallasai chwythu bryn Calfaria, 
Ond fel yr oen yr aeth i'r lladdfa, 


Gwel yr Iesu dan yr hoelion, 
Gwel e'n marw rhwng y lladron, 
uwel y ffynon darddodd alan 

O ddwfr a: awaed i olehi'r aflan. 


Gwel e'n rhoddi fyny'r yspryd, 
Ae yn dweyd y gair gorphenwyd, 
Mae Iesu gwedi talu'r ddyled, 
Er eael yn rhydd fereh 'yr-Amoriad 
Yn y bedd fe'i rhoed i huno, 
Rhoddwyd milwyr yno i'w wylio, 
Trydydd dydd yr adgyfododd, | 
Mae heddyw yn eiriol yn y nefoedd, , 
Dyma gyfle i bob pechadur, | 
Droi at. Dduw am nefol gysur, 
Mae'r Iesu yn foddlon rhoddi nodded 
Vr penaf rai o bechaduriaid, 

Dew: Mepi, Llanybydder, 








o^ 
Y NEFOEDD. 


— 


An ol gofidiau'r ddyrus daith, 
A gorthrymderau fìloedd, 
Hyfrydol falm y nefol ryw 
I'r wan flinedig fynwes yw, 
Cawn orphwys yn y Nefoedd. 


Mor felus meddwl ambell awr, 
Yn ngbanol blin dymhestloedd, 

Os gwyntoedd geirwon geir o hyd 

Tra'n hwylio tonog; for y byd, 
Mae'n dawel yn y Nefoedd. 


Er loesau chwerwon anial fyd, 
A llid gelynion luoedd, 

O fewn y byd tu draw i'r bedd, 

Mewn annheifynol fôr o hedd, 
Cawn nofio yn y Nefoedd. 


Cyfeillion i ni heddyw sydd 
O fewn y fro yn lluoedd, 

Heb deimlo yno unrhyw loes, 

Na gofid blin, na chur na chroes, 
Yn canu yn y Nefoedd. 


Er rhodio dyffryn alar prudd, 
Ac wylo maith flynyddoedd, 
Ein Duw â sych ein dagrau'n lân 
Ein galarnadau droi'r yn gân, 

Heb «ddarfod yn y Nefoedd. 


Hiraethu mae fy nghalon drist 
Am wel'd y teg ardaloedd ; 

Fy Nuw, fy Iesu, O, fy Nhad, 

A gaf fì da'od i'r hyfryd wlad, 
I'th foli yn y Nefoedd, 


em); O) (O) 


dw 


